રીની 


ગપ 


તમે સાંભળ્યું છે કે જૂના સમયના તેઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તું 
વ્યભિચાર ન કર: પણ હું તમને કહું છું કે, જે કોઈ સ્ત્રીને તેની વાસનાથી જુએ છે 
તેણે તેના હૃધ્યમાં પહેલેથી જ તેની સાથે વ્યભિચાર કર્યો છે. અને જો તારી 
જમણી આંખ તને અપરાધ કરે છે, તો તેને કાઢી નાખો, અને તેને તારી પાસેથી 
ફેંકી દો: કારણ કે તે તમારા માટે ફાયદાકારક છે કે તમારા અવયવોમાંથી એક 
નાશ પામે, અને તમારું આખું શરીર નરકમાં નાખવું જોઈએ નહીં. અને જો 
તારો જમણો હાથ તને અપરાધ કરે છે, તો તેને કાપી નાખો, અને તેને તારી 
પાસેથી ફેંકો દો: કારણ કે તે તમારા માટે ફાયદાકારક છે કે તમારા 
અવયવોમાંથી એક નાશ પામે, અને તમારું આખું શરીર નરકમાં નાખવું 
જોઈએ નહીં. માથ્થી 5:27-30 


યહોવાની આંખો દરેક જગ્યાએ છે, તે 
ખરાબ અને સારાને જુએ છે. 
નીતિવચનો 15:3 


જુઓ, મને ફક્ત આ જ જાણવા મળ્યું છે કે ઈશ્વરે માણસને 
સીધો બનાવ્યો છે; પરંતુ તેઓએ ઘણી શોધ કરી છે. 
સભાશિક્ષક 7:29 


અને અંધકારના નિરર્થક કાર્યો સાથે કોઈ સંગત ન રાખો, પરંતુ 
તેમને ઠપકો આપો. કેમ કે તેઓના દ્વારા જે વસ્તુઓ ગુપ્ત રીતે 
કરવામાં આવે છે તે વિશે બોલવું પણ શરમજનક છે. પરંતુ 
ઠપકો આપેલી બધી વસ્તુઓ પ્રકાશ દ્વારા પ્રગટ થાય છે: કારણ 
કે જે કંઈપણ પ્રગટ કરે છે તે પ્રકાશ છે. એફેસી 5:11-13 


તેથી પૃથ્વી પરના તમારા અવયવોને ક્ષીણ કરો; વ્યભિચાર, 
અસ્વચ્છતા, અતિશય સ્નેહ, દુષ્ટ કામવાસના અને લોભ, જે 
મૂર્તિપૂજા છે: કોલોસીઅન્સ 3:5 


"હું પોર્નોગ્રાડી અને હસ્તમૈથુનને કેવી રીતે 
ધૂર કરી શકું?" 

કહેવત 16:6 અનુસાર, ”...પ્રભુના ડરથી 
માણસો દુષ્તાથી દૂર રહે છે. ભગવાન 
આપણને તેનો ડર રાખવાનું શીખવવા માટે 
કૃપા આપે છે. 


યુએસએમાં આંકડા (૦૦૫૯૦1૧૧11€3/€5.૦૦।૧1) 


* 28,258 વપરાશકર્તાઓ દર સેકન્ડે પોર્નોગ્રાડી જોઈ રહ્યા છે. 

* ઈન્ટરનેટ પર દર સેકન્ડે પોર્નપાછળ $3,075.64 ખર્ચવામાં આવે છે. 

* 79% પોર્ન કલાકારોએ મારિજિઆનાનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને 50% એ 
એકસ્ટસીનો ઉપયોગ કર્યો છે. 5 માંથી 1 મોબાઈલ સર્ચ પોર્ન માટે છે. 

* 90% કિશોરો અને 96% યુવા વયસ્કો જ્યારે તેમના મિત્રો સાથે પોર્ન વિશે વાત કરે 
છે ત્યારે તેઓ કાં તો પ્રોત્સાહિત કરે છે, સ્વીકારે છે અથવા તટસ્થ હોય છે. 

* 25 અને તેથી વધુ વયના માત્ર 55% પુખ્ત માને છે કે પોર્ન ખોટું છે. 

* કિશોરો અને 13-24 વર્ષની વયના યુવાનો માને છે કે રિસાયક્લિંગ ન કરવું 
પોર્નોગ્રાકી જોવા કરતાં વધુ ખરાબ છે. 

* 5માંથી 1 યુવા પાદરી અને 7માંથી 1 વરિષ્ઠ પાદરીઓ નિયમિત ધોરણે પોર્નનો 
ઉપયોગ કરે છે અને હાલમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યાં છે. તે 50,000 થી વધુ યુ.એસ. ચર્ય 
નેતાઓ છે. 

* 43% વરિષ્ઠ પાદરીઓ અને યુવા પાદરીઓ કહે છે કે તેઓએ ભૂતકાળમાં 
પોર્નોગ્રાફી સાથે સંઘર્ષ કર્યો છે. 

* 64% ખ્રિસ્તી પુરુષો અને 15% ખ્રિસ્તી સ્ત્રીઓ કહે છે કે તેઓ મહિનામાં ઓછામાં 
ઓછું એક વખત પોર્નજુએ છે. 

* માત્ર 7% પાદરીઓ જણાવે છે કે પોર્ન સાથે સંઘર્ષ કરતા લોકો માટે તેમના ચર્ચમાં 
મંત્રાલયનો કાર્યક્રમ છે. 

* 57% કિશોરો ઓછામાં ઓછા માસિક પોર્ન શોધે છે. 

* 51% પુરૂષ વિધાર્થીઓ અને 32% સ્ટુડન્ટ્સે તેમની કિશોરાવસ્થા પહેલા પોર્ન 
જોયા હતા. 

* પુરૂષોમાં પોર્નોગ્રાડીનો પ્રથમ સંપર્ક સરેરાશ 12 વર્ષનો છે. 

* 71% કિશોરો તેમના માતાપિતા પાસેથી ઓનલાઇન વર્તન છુપાવે છે. 


આપણા દેશના આંકડા શું છે? ચાલો આશા રાખીએ કે તે તે રીતે ચાલુ ન થાય. 
નીતિવચનો 14:34 મુજબ, "સદાચાર રાષ્ટ્રને ઉન્નત કરે છે: પરંતુ પાપ કોઈપણ લોકો 
માટે નિંદા છે." તમે જે આનંદ કરો છો તે તમારા જીવનને દિશામાન કરશે, તેથી તમે 
જે આનંદ માણો છો તેની કાળજી રાખો. તમારા ભવિષ્યને વ્યર્થ ન થવા દો. 


તારે વ્યભિયાર કરવો નહિ. નિર્ગમન 20:14 


તમારે સ્્રીની જેમ માનવજાત સાથે જૂઠું બોલવું જોઈએ નહીં: તે ઘૃણાજનક છે. 
તમારી જાતને અશુદ્ઠ કરવા માટે તમારે કોઈ જાનવર સાથે સૂવું જોઈએ નહીં: ન તો 
કોઈ સ્ત્રીએ તેની સાથે સૂવા માટે કોઈ જાનવરની સામે ઊભા રહેવું જોઈએ નહીં: તે 
મૂંઝવણ છે. લેવીટીકસ 18:22-23 


આ કારણ માટે ભગવાને તેઓને અધમ સ્નેહ માટે છોડી દીધા: કારણ કે તેમની 
સ્રીઓખે પણ કુદરતી ઉપયોગને પ્રકૃતિની વિરુધ્ઠમાં બદલ્યો હતો. 

અને તેવી જ રીતે, પુરુષો પણ, સ્ત્રીનો કુદરતી ઉપયોગ છોડીને, તેમની વાસનામાં 
એક બીજા તરફ બળી ગયા; પુરૂષો સાથે પુરૂષો કામ કરે છે જે ખયોગ્ય છે, અને 
તેમની ભૂલનું વળતર મેળવે છે જે મળવાનું હતું. રોમનો 1:26-27 


શું તમે નથી જાણતા કે અન્યાયીખો ઈશ્વરના રાજ્યનો વારસો પામશે નહિ? 
છેતરશો નહીં: ન તો વ્યભિયચારીઓ, ન મૂર્તિપૂજકો, ન વ્યઘભિચારીઓ, ન 
અપમાનજનક, ન તો માનવજાત સાથે પોતાની જાતને દુરુપયોગ કરનારા, 

ન ચોરો, ન લોભી, ન શરાબી, ન નિંદા કરનારા, ન લૂંટનારાખો, ભગવાનના રાજ્યનો 
વારસો મેળવશે નહીં. 1 કોરીંથી 6:9-10 


વ્યભિયારથી દૂર રહો. દરેક પાપ જે માણસ કરે છે તે શરીર વિના છે; પણ જે 
વ્યભિચાર કરે છે તે પોતાના શરીર વિરુષ્ઠુ પાપ કરે છે. 1 કોરીંથી 6:18 


